
















CAIN. NEW v 1. 


Y LODES LIWDEG. 





Cenir ar y Dôn,—“Gwydyr Glas.” 





Myfi sy'n lodes liwdeg 
Gan adeg ugain oed, 
Yn gyfan parch a gefais 
Lle rhodiais oll erioed ; 
Rwy'n liwdeg fy nilladau 
O bob Ffasiynau sydd, 
I'm rhoi yn dyn am danaf 
Er hyn mae'm bronau'n brudd. 


Fe hoffais fachgen tirion 
Un llon da fron ddifreg, 

Er cerydd, hwn a'm carai 

A dywedai wrthai'n deg; 

























2 






Pe cawsai gan ragluniaeth 
Yn lanwaith fyn'd ymlaen 
Bwriada'n dau briodi 
Yn union iawn a wnaen. 


Myfi oedd yn ei garu 
A'm serch yn ddigon siwr, 
Nid all'sai gwraig rwy'n credu 
Gywirach garu ei gwr; 
Rhois iddo nghred, a nghalon, 
'Run modd a Samson ffol, 
Ac yntau fel Daleilah 
Am daliai yn ei ddol. 


Rhoed y Gostegion allan | 
Dair gwaith yn Llan'y Plwy', 
Er peidio codi License, 
Gwell safio punt neu ddwy 
Ymwisgo i fyn'd i'r Eglwys 
Ddydd Llun yn foreu iawn 
. Heb weled hanes mono 


Er disgwyl hyd brydnawn. 


Ymholi nghylch j a mater 
Yn dyner aed i'w dy, 

Beth allai fod yr achos 

Doedd ond y lle bu; 








3 


Ers pedair awr ar hugain 
Cychwynai o Brydain fri, 

Pwy all'sai draethu nghofid 
Bob dydd o'i blegyd o. 





Mewn galar blin ac wylo 
Rwy'n moedro mhen am hyn 
Ar bychan dan fy ngwregys 
Yn llegys iawn fy llun; 
Yn lle cael gwisgo modrwy 
I lawen dramwy'r wlad, 
Fy hel, a'm galw a'm gyru 
I dyngu pwy i'w ei dad. 


Er cymmaint yw fy nghledi 
Rhof weddi daer ar Dduw 

I'r cwbwl fod heb ragrith 
Ond bendith tra bwy byw; 

Fy ngwaith fy hun sy'n peri 
Trueni cledi clwy', 

Am imi bechu o'm gwirfodd 


Rwy'n haeddu milodd mwy. 








COF IN Y GP DM, 


(CORN Y CHWAREL.) 












Eisteddai gwraig y gweithiwr 
Un hwyrddydd ger y tân, 
A chanai felus alaw 
I loni plentyn glân; 
Cyn hir dywedodd wrtho 
Fy anwyl angel gwyn, 
Daw tada adre'n union 
Fe ganodd “Corn y Glyn.” 



























Yn nghanol ei llawenydd 
Cusanai'r plentyn tlws,— 
Ond clywai law grynedig 
Yn curo ar y drws; 
Yn lle ei phriod hawddgar 
Daeth ati newydd syn,— 
Mae siomiant a dyddanwch 
Yn sain hen “Gorn y Glyn.” 


Y plentyn bach diniwed 
A wenai megys cynt, 
Pan chwalwyd dysgwyliadau 
Ei fam i'r pedwar gwynt ; 
Ysbeiliodd angeu einioes 
Ei phriod yn y graig, 
Mae'r plentyn yn amddifad 
A hithau'n weddw wraig. 


Ymgasglodd ar yr aelwyd 
Gymylau fwy na mwy, 

Darfyddodd gwrid ei gruddiau 
Mae'i chalon bron yn ddwy; 

Mae'r “Corn” o hyd yn canu 
Fel arfer yn y Glyn, 

Ond ni ddaeth ef fel arfer 

Yn ol i'w fwthyn gwŷn, 





